


ŷ 
Y 


» 








ŷ gn, emy. Mn € $ 
UA be 


MARWNAD, 


ER COFFADWRIAETH 


AM Y DIWEDDAR 


BARCH. J. ROWLANDS, 


GWEINIDOG YR EFENGYL 
YN 
NGHWMLLYNFELL A CHWMANMAN, 
Yrhwna ymadawodd â'r fuchedd hon Mai 28ain, 
1834, yn 45 mlwydd oed. 


LAS OU 


Y en 


GAN JOHN DAVIES, 


YSTRADGURLAIS; 





EMTGFDFDNOC DDED 


“Gwyn eu byd y meirw y rhai sydd yn marw yn yr Âr 
glwydd,”---Dat. M4, 13. 





MERTHYR: 
ARGRAFFWYD GAN THOMAS. PRICE. 


1834. 








Oddiar serch personol, yn nghyd â'r siarad 


parchus sydd gan yr eglwysi a'r ardalwyr yn 
gyffredin, y cyfansoddais yr ychydig bennillion 
canlynol. Gallaf ddywedyd yn debyg fel y dy- 
wedodd ein Harglwydd am y wraig hôno yn yr 
efengyl, “ Yr hyn a allodd hon hi a'i gwnaeth.” 
Er nad wyf fi a lle genyf i ganmol y gwaith, gallaf 
ddywedyd, Yr hyn a ellais a wnaethum. 


Eich gostyngedig Was, 
'TJ.D. 





MARWNAD, &c. 


1 PAN bwy'n syllu ac yn edrych 
Oddiamgylch ar bob llaw, 
Gwelai'r duwiol deulu'n dawel 
Yn ymadael yma a thraw ; 
Angau, brenin dychryniadau, 

' Yn eu cludo tua'r bedd, 
Mor ddiaffafr y gwrolion, 
A'r gwywedig gwael eu gwedd. 


2 Yn ol cyngor dwyfol drefn, 

Doeth Greawdwr dae'r a nef, . 
Dirgel bethau'n dod yn eglur, 

Fel maent yn ei arfaeth ef; 
Llywodraethu fel y myno, 

Mae yn mhlith holl ddynolryw, . 
Dwyn.i'r bedd a chodi fynu, 

Clwyfo, lladd, a chadw'n fyw. 


3 Nid yw'n gofyn cyngor ungwr, 
P'odd y gweithia is y nen, 











4 


Ond yn ol ei lân ewyllys 
Dwg ei feddwl olli ben ; 

Ac yn mhlith trigolion nefoedd, 
Llywodraethu y mae ef; 

O am dewi a chael gwaeddi, 
Gwnele? ei ewyllys ef. 


4 Fe ddanfonodd genad ffyddlon, 
I hol Rowlands tua thre, 
Angau nerthol, y gelyn olaf, 
Dyna yw ei enw ef; 
Gwnaeth ei orchwyl mewn munudyn, 
Rhoddodd iddo farwol glwy', 
'Chawn' mo'i weled mewn eymanfâ, 
Na chwrdd cwarter yma mwy. 


5 Anwyl Rowlands, p'odd bu arnat, 
Wrth wynebu'r dyffryn du ? 
Pa dywyllwch ac annhrefn, 
I'r trueiniaid yno sy? 
Pa fath feini sy'n'r afon, 
Pa mor ddwfn ?. Pa mor gry'? 
Yn mha dduÍl mae'r Archoffeiriad 
Yno'n dofi grym y lli'? 


6 Mi ddych mygaf gwelai'r Iesu 
Yn ŷr afon yn dy gwrdd, 

Yn dywedyd, Da wasffyddlon, 
Gad i'r aeth i fyned ffwrdd ; 

Tŷr'd i mewn ì'r pur lawenydd, 
Mi bartoais itile, | 

Gyda'r dyrfa a ddaeth allan 
O'r cystuddiau tut thre'. ^ 





7 


8 


10 





5 


Beth yw'th olygiadau heddyw, 
Anwyl Rowlands, dywed im' * 
Dywedaist yma yn odidog 
Âm rinweddau pen y bryn ; 
Ond, pe cawn dy glywed heddyw, 
Dywedit gyda newydd flas, 
Am rym carïad y Messiah, 
A rhinweddau dwyfol ras. 


P'odd mae arnat yn y gwynfyd 
Nid fel yma gyda ni; 

A oes cofio'r temtasiwnau 
Gefaist ar y ddaear ddu? 
Yntau syllu ar newydd bethau, 
Trefn iechydwriaeth lawn, 
A bwrcasodd Iesu'r Meichiai, 

Ar Galfaria un prydnhawn. 


Nid wyf eto yn nes o wybod, 
Pwy sydd yna gyda thi, 
A oes rhai fu'n anwyl genyt 
Yma ar ein daear ni ? 
B'le mae Evans draw o.Raiadr, 
Hammerton o Newton fwyn ? 
Fu'n ddiweddar ar y ddaear, 
Y newyddion da yn ddwyn. 


A oes yna un gyfeillach ? 
A ddywedaist fel y bu 

Yn Nghwmllynfell, wythnos gyfan, 
Cynitado'n daear ni? 

Am y felus wledd a gawsom, 
Mewn Gymanfa ar ein taith, 








11 


12 


14 


14 


6 


Cyn it orphen dy ddiwrnod, 
A myn'd adre' 'ddiwrth dy waith. 


Oiid er meddu cymanfaoedd, 
A rhinweddau crefydd Crist, 

Ar ol bod ar ben y mynydd, 
Wylo yn. y dyffryn trist ; 

Cymysgyd yw, ar y goreu, 
Yma ar ein daear ni, 

Ond cyflawnder o lawenydd 
Yw hi yna gyda chwi. 


Fe fu'n enwog ar y ddaear, 
Can's tywysog oedd efe, 
Arweinydd tirion teulu Israel, 
O'r anialwch tua thre; 
Fe ddangosai'r llwybr uniawn, 
Ac fe dystiolaethai ma's, 
Nad oes ffordd i gadw enaid, 
Ond trwy haeddiant Crist a'i ras: 


Fe fu yn y weinidogaeth 

Dros dri phump a thair yn NAWN 
O flynyddau yn cyhoeddi 

'R iechydwriaeth fawr ei dawn ; . 
Hyd nes daeth yr awr benodwyd 

Yn y tragwyddoldeb maith, 
Megys milwr wedi concro, 

Fe aeth adre' i ben ei daith. 


Ffarwel, ffarwel, Rowlands, bellach, 
Ni ddychweli mwy yn ol, 








15 


16 


17 


7 


Ond 'mhen 'chydig bach o ddyddiau : 
Ni ganlynwn ar dy ol; 

Pridd i'r pridd a gaiff eì roddi, 
'R ysbryd at yr hwn a'i rhodd, 

Hyd nes bloeddio yr archangel, 
Yno cawn ein barn ar go'dd. 


Ac os byddwn fyr o bwysau, 
Yn y glorian ddydd a ddaw, 
Ar ol gwrando y' Nghwmllynfell, 
A'r gym'dogaeth yma a thraw, 
Cawn ein gyru mewn digofaint, 
Llid tragwyddol fydd ein lle, 
Am in' wrthod iechydwriaeth, 
A dirmygu ei eiriau e. * 


Mrs. Rowlands, yn eich galar, 
Trowch eich golwg tua'r nef, 
At yr hwn sy'n gwrando gweddi, 
Ac a glyw riddfanllyd lef, 

Na alerwch fel heb obaith, . 
Cael ail-gwrddyd yn y mân, 

Gyda'r Iesu mewn gogoniant, 
Mi obeithia, fydd eich rhan. 


A Chwmamman a Chwmllynfell, 

Ei ddwy eglwys barchus iawn, 
Llefwch lawer tua'r nefoedd, 

Am i'r Arglwydd mawr ei ddawn, 
Anfon gweithiwr idd ei winllan 

Gadwo'r llafur yn ei le; 





$ 





Ysbryd cariad fych rheolo, 
Nes eich myned draw i dre. 


18 Rho'f ofyniad wrth ddybenu, 
A oes drygfyd yn nesâu, 
Gan fod Llywydd mawr y bydoedd 
'N cym'ryd ato'r duwiol rai ? 
_ A yw'r Ior. yn ddig wrth Gymru, . 
Âm ein beiau aml ri' ? 
Llefwn am gael cuddio'n penau 
O fewn clwyfau'r Iesu aeu. 


DIWEDD. 





T. Price, Argraffydd, Heol Fawr, Merthyr. 





ug yM 2 





